ZOLAULA 


KUDZISEWERETSA MALISECHE 


Munamva kuti kunanenedwa kwa iwo akale, 
Usacite cigololo; Koma Ine ndinena kwa inu, 
kuti yense wakuyang'ana mkazi kumkhumba, 
pamenepo watha kuchita naye chigololo 
mumtima mwake. Ndipo ngati diso lako 
lamanja likulakwitsa iwe, ulikolowole, nulitaye; 
Ndipo ngati dzanja lako lamanja likulakwitsa 
iwe, ulidule, nulitaye; MATEYU 5:27-30 


Maso a Yehova ali ponseponse, napenya oipa 
ndi abwino. MIYAMBO 15:3 


Taonani, ichi chokha ndachipeza, kuti Mulungu 
analenga munthu wolungama; Koma afunafuna 
zopeka zambiri. MLALIKI 7:29 


Ndipo musayanjane ndi ntchito za mdima 
zosabala zipatso, koma makamaka 
muzidzudzule. Pakuti zochitidwa mwa iwo 
mseri zimakhala zamanyazi. Koma zonse 
zotsutsidwa zionetsedwa ndi kuunika; 
AEFESO 5:11-13 


Iphani chotero ziwalo zanu ziri padziko; dama, 
chidetso, chilakolako chonyansa, zilakolako 
zoipa, ndi chisiriro, chimene chili kupembedza 
mafano: AKOLOSE 3:5 


"Kodi ndingagonjetse bwanji zolaula 
ndi kuseweretsa maliseche?" 


Malinga ndi MIYAMBO 16:6, 
“...ndi kuopa Yehova anthu apatuka 
pa zoipa;" 


Mulungu amapereka chisomo kuti 
atiphunzitse kumuopa Iye. 


STATISTICS KU USA 


(covenanteyes.com) 


e Ogwiritsa ntchito 28,258 akuwonera zolaula 
pamphindikati iliyonse. 

 $3,075.64 amathera pa zolaula sekondi iliyonse 

pa intaneti. 

. 79% ya owonetsa zolaula amagwiritsa ntchito chamba, 
ndipo 50% amagwiritsa ntchito chisangalalo. 

Kusaka 1 mwa 5 pamafoni ndi zolaula. 

e 90% ya achinyamata ndi 96% ya achinyamata achikulire 
amalimbikitsa, kuvomereza, kapena kusalowerera ndale 
akamalankhula za zolaula ndi anzawo. 

e 55% yokha ya akuluakulu 25 ndi akuluakulu 
amakhulupirira kuti zolaula ndi zolakwika. 

o Achinyamata ndi achinyamata azaka zapakati pa 13-24 
amakhulupirira kuti kusabwezeretsanso ndi koipa kuposa 
kuonera zolaula. 

e M'modzi mwa abusa achichepere asanu ndi mmodzi (1) 
mwa abusa asanu ndi awiri (7) amagwiritsa ntchito 
zolaula pafupipafupi ndipo akuvutika. Amenewo ndi 
atsogoleri oposa 50,000 a mipingo ya ku U.S. 

. 43% ya abusa akuluakulu ndi abusa achinyamata 
amanena kuti akhala akulimbana ndi zolaula m'mbuyomu. 
. 64% ya amuna achikhristu ndi 15% ya amayi achikhristu 
amanena kuti amaonera zolaula kamodzi pamwezi. 

e Ndi azibusa 7% okha omwe amanena kuti mpingo wawo 
uli ndi ndondomeko ya utumiki kwa iwo amene akukumana 
ndi zolaula. 

e 57% ya achinyamata amafufuza zolaula mwezi uliwonse. 
e 51% ya ophunzira aamuna ndi 32% a ophunzira achikazi 
anayamba kuona zolaula asanafike zaka zawo 
zachinyamata. 

e Kuwonekera koyamba kwa zolaula pakati pa amuna 

ndi zaka 12, pafupifupi. 

e Achinyamata 71 pa 100 aliwonse amabisa khalidwe la 
pa Intaneti kwa makolo awo. 


Kodi ziwerengero m'dziko lathu ndi zotani? Tiyerekeze 
kuti sizikhala choncho. Malinga ndi Miyambo 14:34, 
“Chilungamo chikuza mtundu; Zomwe mumakondwera 
nazo ndizomwe zidzawongolera moyo wanu, choncho 
samalani zomwe mumakonda. Musalole tsogolo lanu 
kukhala lotayirira. 


Usachite chigololo. EKSODO 20:14 


Usamagonana ndi mwamuna, monga 
amagonana ndi mkazi; Usamagona ndi nyama 
iri yonse kudzidetsa nayo; kapena mkazi 
asaime pamaso pa nyama kugona nayo; 
LEVITIKO 18:22-23 


Chifukwa cha ichi Mulungu adawapereka iwo 
ku zilakolako zonyansa; Momwemonso amuna 
anasiya machitidwe a chibadwidwe cha mkazi, 
natenthedwa m'chilakolako chawo wina ndi 
mzake; amuna ndi amuna akuchita chonyansa, 
nalandira mwa iwo okha mphotho ya kulakwa 
kwawo yomwe idayenera. AROMA 1:26-27 


Kodi simudziwa kuti osalungama sadzalandira 
Ufumu wa Mulungu? Musanyengedwe; adama, 
kapena opembedza mafano, kapena achigololo, 
kapena akudziipsa ndi amuna; Kapena mbala, 
kapena osirira, kapena oledzera, kapena 
olalatira, kapena olanda, sadzalowa Ufumu wa 
Mulungu. 1 AKORINTO 6:9-10 


Thawani dama. Tchimo lili lonse munthu achita 
liri kunja kwa thupi; koma iye wakuchita dama 
achimwira thupi lake la iye yekha. 

1 AKORINTO 6:18 


